ખોવાયેલી વ્હેલ - હમ્ફ્રી 


એક સાચી વાર્તા 


વેન્ડી તોકુડા અને રિચાર્ડ હોલ 


ચિત્ર : હનાકો વાકિયામા 


#£&&11 004 
151 57405 2&61૬£1€ ૦૦૬૫ 


ખોવાયેલી વ્હેલ - હમ્ફી 
એક સાચી વાર્તા 


વેન્ડી તોકુડા અને રિચાર્ડ હોલ 
ચિત્ર : હનાકો વાકિયામા 


આપણી વાર્તા એક સુર્યપ્રકાશવાળા દિવસે દૂર સમુદ્ર માં શરુ થાય છે. હમ્પબેક 
વ્હેલ નું એક ઝુંડ, શિયાળો આવ્યા પહેલા એક સાથે દક્ષિણ તરફ યાત્રા કરી 
રહ્યું હતું. 

હમ્પબેક વ્હેલ શાનદાર જીવ હોય છે જે પાણી ની અંદર એક-બીજા માટે સુંદર 
ગીત ગાય છે. સમગ્ર દુનિયા માં હવે બહુ ઓછી હમ્પબેક વ્હેલ બચી છે, એટલે 
એમાંથી દરેક બહુ ખાસ હોય છે. 


અને હમ્પબેક વ્હેલ બુદ્ધિમાન હોય છે. દર શિયાળે એ દક્ષિણ 
તરફ યાત્રા કરે છે, દર ઉનાળે ઉત્તર તરફ જાય છે, અને એને 
હંમેશા એનો રસ્તો ખબર હોય છે. 


પણ વ્હેલ પણ ભૂલ કરી શકે છે. હમ્ફી નામની 
એક વ્હેલે એક મોટી ભૂલ કરી. એ એના મિત્રો થી 
અલગ થઈ ગઈ અને ગોલ્ડન ગેટ બ્રિજ ની નીચે 
રી થી સાન ફ્રાનસિસ્કો ખાડી માં ભટકી ગઈ. 


ખાડી માં હમ્ફ્રી ને જોઈને બધા ને આશ્ચર્ય થયું. લોકો ને હમ્પબેક વ્હેલ બહ 
જોવા મળતી ન હતી કારણકે એ સાધારણ રીતે બહુ ઊંડા પાણી માં રહે 
હતી. સાન ફ્રાન્સિસ્કો શહેર ની આટલી પાસે એક હમ્પબેક વ્હેલ ને જોવી એ 
લોકો માટે એક વિશેષ અનુભવ હતો. 


હમ્ફી ને જોવી એક લ્હાવો હતો - શહેર ની એક બસ જેટલી લાંબી અને 
સાત હાથી જેટલી મોટી હતી. જયારે એ શ્વાસ લેવા ઉપર આવતી તો લોકો 
ને એ દ્રશ્ય જાદુ જેવું લાગતું અને પોતાના બધા કામ છોડીને એને નિહારતા 
હતા. 


1, 
“011 


ન્યૂ” 


હો ૬૦ રા દ્ધ ર 


શ 
કક” 


ઇક 


પછી હમ્ફ્ી એ એવું કર્યું જે કોઈ વ્હેલે ક્યારેય કર્યું 
ન હતું. સમુદ્ર તરફ પાછા જવાને બદલે, એ 
સાક્રામેન્ટો નદી ની વિરુદ્ધ દિશામાં જવા લાગી. 


જેમ-જેમ હમ્ફ્રી નદી ના ઉપરવાસ માં આગળ વધતી 
ગઈ, તેમ-તેમ મોટી નદી સાંકડી થતી ગઈ. 


એ સમુદ્ર શોધી રહી હતી, પણ એ સ્પષ્ટ હતું કે એ 
ખોવાઈ ગઈ હતી. 


નો ગનજ ર 5 કમ ઢો કકે 
ક કભમ કક” # નિ ડે 
#:₹૪%-% ન 
ક દાદ 
ટં ્ી - 
? 
અક કૈ 
ર્્્ટ્ન્જ્ન્ન્ન%ૃ 
૧! 7 


હમ્ફી ને નદી માં જોવા ઘણા લોકો આવ્યા. એ પાણી માં તાકી ને જોતા 
રહ્યા, એને શ્વાસ લેવા ઉપર આવતી જોવા માટે. પછી એક વ્હૂશ અવાજ 
સાથે એની વિશાલ પીઠ દેખાઈ દેતી હતી. બધા બૂમ પાડતા હતા, "એ 
ત્યાં છે!" એ એક અદ્ભૂત દ્રશ્ય હતું. 


પણ કંઈક ગરબડ હતી. વ્હેલ ને સમુદ્ર ના ખારા પાણી માં રહેવું 
જોઈએ, નદી ના તાજા પાણી માં નહીં. જો વ્હેલ બહુ વાર સુધી તાજા 
પાણી માં રહે તો એ મરી જાય. 


હમ્ફ્રી મુશ્કેલી માં હતી. 


ક 
સિ જ ] 
ડિ ગ 
“કફ- હી 
«4? 7 ! રં 
અ. 1 
1 જૂર? દ... 9 
શ, ક નક 
દ ટે ક%---*%,” 
% ( 
નિ ન ર કે *. ટ. ટુક કિ હે 
શર 3 કે. ઈ 
[5- ઈ” ન» ઃ મઝ” ૬ . ન શન ટને 
ક હ 
2 રઘ હુ - રી 
હ પે જુ દ. 
શ 


બધા જાણતા હતા કે હમ્ફ્રી ને ફરી સમુદ્ર તરફ 


કી જોઈએ, પણ કોઈ જાણતું ન હતું કે એ કામ 
કેવી રીતે કરાય. કારણકે લોકો ને પહેલા એવો 


અનુભવ ક્યારેય થયો ન હતો. 


હમ્ફી જેટલી આગળ વધતી ગઈ, લોકો એટલા જ ચિંતિત થવા લાગ્યા ... એ આશ્ચર્ય 
કરતા હતા કે એને કંઈ ખાવાનું મળતું હતું કે નહીં ... શું એ બીમાર થઈ રહી હતી ... 
અથવા શું એ નદી માં ડૂબી જશે? એક દિવસ હમ્ફ્રી એક નાના પૂલ નીચે ઘુસી ગઈ. 

પૂલ એટલો નાનો હતો કે કોઈ ને સમજાયું નહીં કે હમ્ફરીએ એને કેવી રીતે પાર કર્યો. 
હવે હમ્ફ્રી ખરેખર મુશ્કેલી માં હતી. એ ફસાઈ ગઈ હતી. 


પૂલ ની બીજી બાજુ નદી બહુ છીછરી અને સાંકડી હતી. નદી 
એટલી નાની હતી કે હમ્ફ્રી ક થી એમાં ઘૂમી શકતી 


હતી. એક વિશાળ વ્હેલ, એક ખેતર ની વચ્ચે એક નાનકડી 
નદી માં ફસાઈ ગઈ હતી. એ વાત માન્યામાં ન આવે એવી 
હતી. 


એને ત્યાંથી જલ્દી થી કાઢવા માટે કંઈક કરવું જરૂરી 
હતું. હમ્ફ્રી બીમાર લાગી રહી હતી. વૈજ્ઞાનિકો ને ખબર 
હતી કે જો એ પાછી સમુદ્ર માં નહીં જાય તો એ મરી 
જશે. સમય સરી રહ્યો હતો. 


હમ્ફી ને બચાવવાવાળા લોકોએ જલ્દી કંઈક કરવાની જરૂર હતી. તટ- 
રક્ષક અધિકારી અને બીજા લોકો એને બચાવવાની યોજના બનાવવા 
ભેગા થયા. એમણે પાણી ની નીચે લાંબા પાઇપ ને એક-બીજા સાથે 
ટકરાવીને, એના અવાજ થી ડરાવીને એને નદી ના નીચે ના ભાગ માં 
લઈ જવાનો ફેંસલો કર્યો. 


સાથે, એક રેકોડિંગ પણ ચલાવવાનો ફેસલો કર્યો જેમાં પાણી ની 
નીચે વ્હેલ ખાતી હોય એવા અવાજ નું પ્રસારણ થાય. કદાચ 
હમ્ફી એટલી ભૂખી અને એકલી હોય કે એ અવાજ તરફ તરવા 


લાગે. 


એ કામ લાગ્યું! હમ્ફ્રી પાછી ફરી અને અનેજદીનો 7 
નીચે ના ભાગ તરફ તરવા લાગી. એને થોડી 
રાહત અવશ્ય મળી ... પણ જોખમ હજી પૂરું થયું 


ન હતું! 


લોકો પાઇપ નો અવાજ કરતા રહ્યા. હમ્ફરી 
ગભરાયેલી લાગતી હતી. હવે એ શું કરશે? 


ફરજ ન ન ડો 
જયારે હમ્હીન નાના પૂલ કમાર પહોંચી તો આ અટકી પાઈ. સિ જુ. ર કેરા જ 
ઝડ”: એ પૂલ નીચે જવા માટે ડરતી હતી. એને એટલી મોટી મધર પાઇંપ અવાજ કરતા રહ્યા તો હ્મ્ફી ગુસ્સે થઈ ગઈ. એ એક બાજુ થી. 
ર / જગ્યા મળતી ન હતી કે એ એમાંથી નીકળી શકે. બીજી બાજુ ડોલવા લાગી અને એની મોટી પૂંછડી પછાડવા લાગી. લોકોએ 
પાઇપ નો અવાજ કરવાનું બંધ કર્યું. 


પણ હમ્ફ્રી ના મિત્રોએ હાર ન માની. એ જાણતા હતા કે હમ્ફી ને બચાવવાવાળા લોકો એ પૂલ ની નીચે ની જગ્યા ને 
એને એ નાનો પૂલ પાર કરાવવો જ પડશે. જો એ એવું મોટી કરવાનો ફેંસલો કર્યો. એણે એક મોટી ક્રેન મગાવી અને 
નહીં કરે, તો એ નદી માં મરી જશે. આખી રાત કામ કરીને થોડા જૂના થાંભલા કાઢી નાખ્યા. 


શું હમ્ફીને તફાવત ની ખબર પડશે? 


બીજે દિવસે, લોકો એ ફરી પાઇપ ને વગાડવાનું ચાલુ 
કર્યું. કલેન્ગ! કલેન્ગ! હોડીઓ હમ્ફરીની નજીક ગઈ 
જેથી એને પૂલ તરફ જવા માટે પ્રેરિત કરી શકે. 


હૂ કારણકે આ આખરી તક હતી. બધા ચિંતાપૂર્વક જોઈ 
પ્ર 


છી રહ્યા હતા. 


હમ્ફ્રી બહાદુરી થી પૂલ પાસે પહોંચી. પણ જેવી એ પૂલ નીચે 
પહોંચી, તો એનું માથું પૂલ ના થાંભલા વચ્ચે ફસાઈ ગયું. એણે 
છૂટવા માટે એનું માથું ઉપર-નીચે હલાવ્યું અને પૂંછડી જોરથી 
પછાડી. 


એ બધા માટે એક ભયાનક ક્ષણ હતી. હમ્ફીને બચાવવાવાની 
કોશિશ કરી રહ્યા લોકો ને લાગ્યું કે કદાચ આ એનો અંત છે. 
હમ્ફ્રી ફસાઈ ગઈ હતી. 


અચાનક હમ્ફ્રીએ એનો એક મીન-પંખ પાણી 
ની બહાર કાઢ્યો, જે લગભગ પૂલ ને અડી 
રહ્યો હતો. જેવું એણે એનું શરીર ફેરવ્યું, એ 
થાંભલામાંથી મુક્ત થઈ ગઈ અને બીજી 
બાજુ તરીને જતી રહી. 


"હમ્ફ્ી માટે હુર!" લોકો એ 
હર્ષનાદ કર્યો. ખોવાયેલી હમ્ફી આખરે એના ઘરે જવાના 


નદી કિનારે થી લોકોએ ચિચિયારી કરી. બધા એને 
રસ્તા પર હતી. 


પ્રોત્સાહન આપવા લાગ્યા. 


નાની હોડીઓનો કાફલો અને પાઇપ ના વગાડવા થી હમ્ફ્રી 
ને નદી ની નીચે એનો રસ્તો શોધવામાં મદદ મળી હતી. 
આખરે, હમ્ફ્ી સાન ફ્રાન્સિસ્કો ની ખાડી માં પહોંચી. 


હમ્ફ્રીએ ખાડી માં ખુશીથી તરતા એક આખો દિવસ વિતાવ્યો. એણે 
કિનારે ભેગા થયેલા લોકો માટે થોડા ખેલ કર્યા જેથી લોકો એને 
છેલ્લી વાર જોઈ શકે. જયારે એણે એની પૂંછડી થપથપાવી અને 
હવામાં ઉછળી ને પેટ પર પાછી પાણીમાં પડી, ત્યારે લોકો એ 
સાશ્ચર્ય આનંદ વ્યક્ત કર્યો. 


હમ્ફ્રી જાણે એના બધા મિત્રોને, જેણે એનો જીવ બચાવ્યો 
હતો, આભાર અને આવજો કહેતી હોય એવું લાગતું હતું. 


જે લોકો એ હમ્ફ્રી ને બચાવવા માટે મદદ કરી હતી, એ પણ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત 
કરતા હતા. હમ્ફ્રીએ એને હમ્પબેક વ્હેલ વિષે ઘણું શીખવાડ્યું હતું. એ એની 
સારી મૈત્રીણી પણ બની ગઈ હતી. ઘણી વાર એની વિષમ પરિસ્થિતિ 
દરમ્યાન, હમ્ફ્રી એની પૂંછડી હલાવી ને એ હોડીઓ ને ઉંધી વાળી શકતી હતી 
જે એની મદદ કરવાની કોશિશ કરી રહેલા લોકો ને લઈને જતી હતી. પણ 
એણે એવું ક્યારેય ન કયું. એવું લાગતું હતું કે એ સમજતી હતી કે એ એના 
મિત્ર છે. 


આખરે, બપોર પછી ના ધુમ્મસ માં, હમ્ફ્રી ગોલ્ડન ગેટ બ્રિજ ની નીચે થી 
તરીને પાછી સમુદ્ર માં ચાલી ગઈ. 


હમ્ફ્રી વ્હેલે એનું લક્ષ્ય સાધી લીધું. એ આખરે એના ઘરે પહોંચી ગઈ. 


હમ્ફ્રી વિષે નોંધ 


હમ્ફ્રી હમ્પબેક વ્હેલે 10 ઓક્ટોબર, 1985 માં પહેલી વાર સાન ફાન્સિસ્કો ખાડી માં 
પ્રવેશ કર્યો. 26 દિવસો સુધી, આ 45 ફીટ લાંબા, 40 ટન ના વિશાળકાય જીવે 
દરેક જગ્યા એ લોકો ના દિલ જીતી લીધા કારણકે એ પ્રશાંત મહાસાગર માં 
પાછા ફરવાનો રસ્તો શોધવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી. 


1985 માં હમ્ફી ને બચાવ્યા પછી, એ એના વાર્ષિક પ્રવાસ દરમ્યાન ખાડી ક્ષેત્ર ની 
મુલાકાત લેતી રહી. એને 1986 માં ફારાલોન દ્વીપ પાસે, અને ફરી 1988 માં, 

બોડેગા ખાડી માં જોવામાં આવી. વૈજ્ઞાનિક એના પીઠ પરના મીન-પંખ અને”ન્ન્મ્યસણા 
પૂંછડી ના વિશિષ્ટ ચિન્હો થી એને ઓળખી શક્યા. 


પછી 22 ઓક્ટોબર, 1990 ની વહેલી સવારે, લોકોએ 
સાન ફાન્સિસ્કો ખાડી માં કેન્ડલસ્ટિક પાર્ક પાસે છીછરા 
પાણી ના કીચડ માં એક હમ્પબેક વ્હેલ ને જોઈ. 
વૈજ્ઞાનિકોએ પુષ્ટિ કરી કે એની જૂની મૈત્રિણી 
હમ્ફી ફરી મુસીબત માં હતી. ત્રણ દિવસ સુધી, 
મરીન મેમલ સેન્ટર અને અમેરિકી કોસ્ટ ગાર્ડ ના 
બચાવ દળે હમ્ફ્રી ને કીચડ માં થી કાઢવાની 
કોશિશ કરી. આખરે, બીજે દિવસે, એણે ભરતી ઝો 


વખતે એની નીચે હવા ભરી અને એને ઊંડા પાણીમાં ખેંચી લીધી. ગોલ્ડેન ગેટ 
બ્રિજ ની નીચે પ્રશાંત મહાસાગર તરફ જતા દ્ર કમ 


પહેલા હમ્ફ્રીએ એક વધારા નો દિવસ તરવામાં 


ગાળ્યો ... એ એક વાર ફરીથી આઝાદ હતી. 


ફોટા મરીન મેમલ સેન્ટર દ્વારા પ્રદાન 
કરવામાં આવ્યા છે, જેણે 1985 અને 1990 
માં હમ્ફ્રીને બચાવવાના પ્રયાસ નું નેતૃત્વ 
ક્યું હતું. 


-------- 
--------------- 


ત અમ્જઝછ નય. 


2-8. 


